સાલિમ 1411 


(ઈ. નન પ૦૯૬- તનને, 





[1 અરવિંદ ગુપ્તા [1 અનુ. : હેમંત સોલંકી 


આ લેખ વિજ્ઞાન-લેખક તેમજ વિજ્ઞાન-પ્રચારક શ્રી. અરવિંદ ગુપ્તાના પુસ્તક “ઉત્તટ્ઠાપ 
5041માં રજૂ થયેલી વિશ્વવિખ્યાત ગુજરાતી પક્ષીવિદ, સંશોધક અને પર્યાવરણવિદ 
ડૉ. સાલિમ મોહિઝુદ્દીન અબ્દુલ અલી (સાલિમ અલી)ની લઘુઆત્મકથાનો ભાવાનુવાદ 
છે. તેઓ તતત 10લા જ 1તતાંઢ તરીકે નામના પામ્યા. પક્ષીઓનું અધ્યયન કરવામાં 
તેમનું યોગદાન ઉલ્લેખનીય છે. એમ કહી શકાય કે જો તેઓ ના હોત તો આજે 
આપણા દેશમાં પક્ષીઓનું સુવ્યવસ્થિત સર્વેક્ષણ હાથ ધરવું ખૂબજ અઘરું હોત. તેઓ 
ભારતના પહેલા પક્ષીવિજ્ઞાની હતા, જેમણે સંપૂર્ણ દેશભરમાં વ્યવસ્થિત રીતે પક્ષીઓનું 
સર્વેક્ષણ કર્યું અને પક્ષીઓ ઉપર ઘણાંયે માહિતીવર્ધક અને ઉપયોગી પુસ્તકો પણ લખ્યાં. 
તેમણે લખેલાં પુસ્તકોએ ભારતમાં પક્ષીવિજ્ઞાનના વિકાસમાં મહત્ત્વપૂર્ણ ભૂમિકા ભજવી. 

ઊતર પપેંદ્ધંબાતાં ડતંણા તટ #ત્તરતરા 19 (1૫54), નવી દિલ્હીના પ્રાધ્યાપક એમ. 
વિજયન્‌ આ પુસ્તક માટેના પ્રેરણાસ્રોત રહ્યા તેમજ ખ્યાતનામ ખગોળવિજ્ઞાની પ્રા. 
જયંત નારળીકર સહિત પ્રા. માધવ ગાડગીલ તેમજ પ્રા. ટી.પદ્મનાભન્‌ આ પુસ્તકની 
સલાહકાર સમિતિના સભ્યો રહ્યા. આ બધાનો સ્પષ્ટ ઉદ્દેશ હતો : બાળકો માટે 
ભારતીય વૈજ્ઞાનિકોનો પરિચય થાય એવું તેમનું સંક્ષિપ્તમાં ચરિત્ર આલેખતું, સંપૂર્ણ 
રીતે સરળ ભાષા તેમજ સારી એવી સચિત્ર માહિતીઓ ધરાવનારું પુસ્તક પ્રગટ કરવું. 

શ્રી. અરવિંદ ગુપ્તાએ આ પુસ્તકમાં ૪૦ જેટલા ભારતીય વૈજ્ઞાનિકો તેમજ 
સંશોધકોનાં જીવનનો લઘુપરિચય તેમજ તેઓએ. મેળવેલી સિદ્ધિઓ અને તેમનાં 
યોગદાનોને રજૂ કર્યા છે. આ કામમાં તેમને સાથ મળ્યો ડૉ. કરેન હેયડોકનો, જેમણે 
આ પુસ્તકની ડિઝાઇન તેયાર કરી તેમજ એમાં વપરાય એવાં ચિત્રો પણ આલેખ્યાં. 
આ પુસ્તક અંગ્રેજી અને હિંદી ભાષામાં એકસાથે પ્રગટ થયું અને પછી સમયાંતરે 
ગુજરાતી ભાષા ઉપરાંત ભારતની બીજી પ્રાદેશિક ભાષાઓમાં પણ અનુવાદ પામ્યું 
અને જે તે ભાષાની પ્રજાઓ સુધી પહોંચ્યું. 


- શ્રી હેમંત સોલંકી, સિઉલ-સાઉથ કોરિયા, ઈ-મેઈલ : 5110018324 9ઠળઞતા1.૦૦01 


જાન્યુઆરી ૨૦૨૨ * નવનીત સમર્પણ * 41 


!'..તમારો જીવનસંદેશ સર્વત્ર ફેલાઈ 
રહ્યો છે અને અમને વિશ્વાસ છે કે 
વણકર પક્ષી 'સુગરી' (10૯૪૯1 311ત) 
પોતાના માળાઓમાં તમારું નામ ગૂંથશે 
અને અબાબીલ પક્ષી તમારા સન્માનમાં 
ઊડતી વખતે આકાશમાં પરવલયો 
(111201૮5) રચશે.'' 

- પૉલ ગૈટી સંરક્ષણ પારિતોષિક 
દરમિયાન કરવામાં આવેલી. પ્રશસ્તિ 
નોંધ (ઈ.સ. ૧૯૭૧) 

નિર્વિવાદપણે સાલિમ અલી ૨૦મી 
સદીના ભારતના મહાન ક્ષેત્રીય 
જીવવિજ્ઞાની(મટાવ ॥8બબ્ટ્ઠાક)ે હતા. 
તેઓ ભારતના તરીકે 


3'વળાતાળા 


જાણીતા હતા. તેમણે લગભગ ૮૦ 
વર્ષ સુધી ભારતીય ઉપખંડનાં પક્ષીઓનું 
ચોક્કસાઇપૂર્વક નિરીક્ષણ કર્યું અને આ 
માહિતીનું દસ્તાવેજીકરણ કરી પુસ્તક 
રૂપે સાચવ્યું. 





42 * નવનીત સમર્પણ * જાન્યુઆરી ૨૦૨૨ 


સાલિમ અલીનો જન્મ ૧૨ નવેમ્બર, 
ઈ.સ. ૧૮૯૧ના રોજ ધનાઢ્ય એવા 
વેપારી કુટુંબમાં થયો. બાળપણમાં 
તેમનું સ્વાસ્થ્ય નબળું હતું. જેના લીધે 
અવારનવાર તેમને શાળામાંથી રજા લેવી 
પડતી, પણ પછીથી નિયમિત વ્યાયામ 
વડે તેમણે પોતાની, તબિયત સુધારી અને 
દુષ્કર મેદાની પ્રવાસો માટે ટકી રહેવાનું 
સામર્થ્ય કેળવ્યું. ૧૦ વર્ષની ઉંમરમાં જ 
તેમણે માતાપિતાનું છત્ર ગુમાવ્યું અને 
એ. પછી તેમના મામા અમરુદદદીન 
તૈયબજી અને મામી હમીદાએ ખૂબ જ 
સ્નેહપૂર્વક તેમનો ઉછેર કર્યો. તેમની 
સંપૂર્ણ સંશોધન કારકિર્દીમાં સાલિમ 
અલીને કદી પણ સરકારી અનુદાન 
ઉપર નિર્ભર ન રહેવું પડ્યું, કારણ કે 
તેમનું પ્રગતિશીલ કુટુંબ તેમની પાછળ 
મક્કમપણે ઊભું રહ્યું અને તેમના 
કામને ટેકો આપ્યો. તેમણે મુંબઈની 
સેન્ટ ઝેવિયર કૉલેજમાં પ્રાણીવિજ્ઞાન 
(૦૦૦૪૪) શાખામાં અભ્યાસ કરવા 
માટે પ્રવેશ મેળવ્યો, પણ બર્મામાં પોતાના 
કુટુંબના. ટંગસ્ટનના વ્યાપારની સંભાળ 
રાખવા માટે તેમને અભ્યાસ અધવચ્ચે 
જ છોડીને મ્યાનમાર જવું પડ્યું, પણ 
વ્યાપારમાં તેમને રસ ન પડ્યો અને 
તેઓ જીવવિજ્ઞાન (8101૦૪) તરફ પરત 
ફર્યા. ઈ.સ. ૧૯૧૮માં તેમની દૂરની એક 
સંબંધી તેહમીના સાથે તેઓ લગ્નગાંઠે 
જોડાયા. 

ભારતીય પ્રાણી-સર્વેક્ષણ (7૦૦્ટ્યંત્દ્રા 


5૫1૦7 0 1તવૉદ્)માં જ્યારે તેમને નોકરી 


ન મળી, ત્યારે તેઓએ મુંબઈના પ્રિન્સ ડઝ 


પ્સ્ઝ 


ઓફ વેલ્સ સંગ્રહાલયમાં થોડા સમય 
માટે માર્ગદર્શક વ્યાખ્યાતા (0૦પાંતટ 
1.૯તપતત્લ) તરીકે કામ કર્યું. ઈ.સ. 
૧૯૨૮માં તેઓ જર્મની ગયા 
અને ત્યાં બર્લિન ખાતેના 


જે છુ જા 
પ્રાણીસંગ્રહાલયમાં ફરજ | 


ો// 
। 

ઈ.સ. ૧૯૩૦માં પોતાના 

માટે કોઈ યોગ્ય નોકરી ન શોધી શકતાં 
તેઓ મુંબઈ નજીકના એક તટવર્તીય 
ગામ કિહિમમાં જઈ વસ્યા. અહીં તેમણે 
સુગરી પક્ષી (3) ઊપ7વં)ના સંવર્ધન/ 
પ્રજનનનો જીવવિજ્ઞાની અભ્યાસ કર્યો, 
જેણે તેમને વિશ્વવિખ્યાત પક્ષીવિદ્‌ 
(૦તતપંપ્તાબંબ્ટ્ટાક)ઝે તરીકે ઓળખાણ 
અપાવી. તેમણે શોધી કાઢ્યું કે નર સુગરી 
પક્ષી જ આ માળો બાંધે છે અને પછી 
અચાનક એક દિવસ માદા સુગરી પક્ષી 
આવીને નર સુગરી પક્ષી તેમજ અડધા 
તૈયાર થયેલા માળાનો કબજો લઈ લે 
છે! તેમણે શોધ્યું કે હજારોની સંખ્યામાં 
નવાં જન્મેલાં સુગરીનાં બચ્ચાંઓ સખત 
અનાજના દાણાઓ પચાવવામાં સક્ષમ ન 
હોવાથી તેઓ ફક્ત નરમ શરીરવાળાં 
જીવડાંઓ ઉપર જ નભે છે. આ રીતે પુખ્ત 


સુગરી પક્ષીઓ જીવડાં અને જીવાતોના 
મૂલ્યવાન જેવિક નિયંત્રકો છે. સાલિમ 


બજાવતા પ્રાધ્યાપક ઈર્વિન "5 જે 
સ્ટ્રેસમૅનના માર્ગદર્શન ક્ક્ક્ર 
હેઠળ પ્રશિક્ષિત થયા. દિ ળ] 





યી 


અલીએ તમામ કૃષિ વિશ્વવિદ્યાલયો 
ઉઇટ્ટતતપાધાતત્વા ઇાપંળ્લવયંઘંલ્ડ)માં આર્થિક/ 
અર્થક્ષમ પક્ષીવિધા 
(૦તપંઇ૫૦1૦૪))નો. વિષય શિખવાડવાની 
ભલામણ કરી. 

સાલિમ અલી ક્યારેક પક્ષીઓનો 
શિકાર પણ કરતા, કેટલીકવાર પેટ 
ભરવા માટે કર્યો; પણ મોટાભાગે 
વૈજ્ઞાનિક તપાસણી માટે કર્યો. ધીરે ધીરે 
પક્ષીઓનો શિકાર તેમણે સદંતર બંધ 
કર્યો અને તેઓ પોતાના દૂરબીનની 
મદદથી માત્ર પક્ષીઓનું નિરીક્ષણ કરતા 
રહેતા અને ક્યારેક પક્ષીઓને પકડી 
તેમના પગમાં ઓળખ માટે નાની. વીંટી 
પહેરાવી તેમને જંગલમાં છૂટું મૂકી દેતા, 
જેના લીધે પક્ષીઓની. ઓળખ કરવામાં 
તેમજ તેમની વર્તણૂક સમજવામાં ઘણી 
મદદ મળતી. 
તેમના 


(8300101110) 


અધ્યયનથી ફૂલસૂંઘણી 


જાન્યુઆરી ૨૦૨૨ * નવનીત સમર્પણ * 43 


(11017લણા ળ”લ્તંત્લળે અને શક્કરખોરો 
(ઉપપ॥ણાત્વડ)નો, આકાશવેલ (પ50લ ૦૦) 
ના પરાગનયન (૦બા1તદ્વંળા) તેમજ 
તેના બીજને વિખેરવાની મહત્ત્વની 
કામગીરીની ગૂંચ ઉકેલાઈ. તેમણે 
કચ્છના રણમાં મળી આવતા સુરખાબ 
(0દ્પંત્તઠ૦)નો પણ ઊંડો અભ્યાસ કર્યો. 
તેમણે હૈદરાબાદ, ત્રાવણકોર, કોચીન, 
અફઘાનિસ્તાન, કૈલાસ માનસરોવર, 
કચ્છ, મૈસૂર, ગોવા, સિક્કિમ, ભૂતાન 
અને અરુણાચલ પ્રદેશના પ્રાદેશિક 
પક્ષીઓનું સર્વેક્ષણ (૬૫2૪૦) કર્યું. તેમણે 
સાબિત કર્યું કે જળચર પક્ષીઓની ઘણી 
પ્રજાતિઓ. સાઇબિરિયા સુધી સ્થળાંતર 
કરે છે. પોતાનાં તમામ સંશોધનો 
દરમિયાન તેમણે આખો વખત ખૂબ 
જ ચોક્ક્સાઇપૂર્વક નોંધો ટપકાવી અને 
પોતે અર્જિત કરેલા જ્ઞાનના પરિપાકરૂપે 
















શા ૫૧૬ 
જપો પ સડ 


હે 








44 * નવનીત સમર્પણ * જાન્યુઆરી ૨૦૨૨ 


ખૂબ સરળ રીતે લખાયેલાં એવાં સચિત્ર 
પુસ્તકોની આખી શ્રેણી રજૂ કરી. આની 
શરૂઆત તેમણે ઈ.સ. ૧૯૪૧માં તેમના 
સૌપ્રથમ પુસ્તક 1110 8001૮ ૦ ઊ1વંત્ાળ 
1મતતક (ભારતનાં પક્ષીઓ) વડે કરી. 
એના પછી તેમનાં 1॥૯2 8પ ત્ત્તડ ૦ 
“વાતા ઉચ્છનાં પક્ષીઓ), 1ળતંતળ 
1॥1॥ 3ત્વડ (ભારતનાં પહાડી પક્ષીઓ), 
31 વંડ 0 (તાત (કેરળનાં પક્ષીઓ), 
1તડ ૦ 91તતળ (સિક્કિમનાં પક્ષીઓ) 
પુસ્તકો પ્રકાશિત થયાં. એના પછી 
તેમનું સુપ્રસિદ્ધ પુસ્તક 11દ્વા1વં?૦૦1૮ ૦1 
1॥૯ 81 વંડ 0 વાત ૧ 'હદ્ાતંડાતાળ 
(ભારત અને પાકિસ્તાનમાં વસવાટ 
કરતાં પક્ષીઓની માર્ગદર્શેકા) દસ 
ખંડોમાં પ્રકાશન પામ્યું. પક્ષીઓની શ્રેણી 
પરનું તેમનું સૌથી છેલ્લું પુસ્તક ઈ.સ. 
૧૯૭૭માં પ્રકાશન પામેલું, : 1પ 1વટાવ 
ઊાપાંવંટલ 1૦ 110૯ 81 "વંડ બં 1દતડાણના 
[રપતા (પૂર્વીય હિમાલયક્ષેત્રનાં 
પક્ષીઓની માર્ગદર્શિકા) હતું. ઈ.સ. 
૧૯૮૫માં બીમાર હાલતમાં સાલિમ 
અલીએ પોતાનું મનોરંજક આત્મચરિત્ર 
વૃત્તાંતરૂપે પોતાના પુસ્તક 11૯ [દ્વા ૦ 
5241007માં રજૂ કર્યું. પક્ષીઓનાં જીવન 
તેમજ તેમના નાજુક પર્યાવરણીય તંત્ર 
(5₹૮૦0-5)51૯100) વિશેની તેમની ઊંડી 
સમજણ તેમને પર્યાવરણના સંરક્ષણ 
તરફ દોરી ગઈ. સાલિમ અલીનાં 
સલાહ-સૂચનોને લીધે જ કેરળમાં ડાલા 
૫્વટ% (અનન્ય કહી શકાય એવું 


€2%100૨1» 
11૯॥પ૬ઇસપ્લ્ત 


૬41.11 /1.1 


| 0ર 


કા 4 
[ડબલા કથા! 
ઉત્ર 0110 ક્તિઝવા# 





સાલિમ અલી લિખિત પુસ્તકોની શ્રેણી 


પર્યાવરણીય તંત્ર) તેમજ રાજસ્થાનના 
ભરતપુરમાં પક્ષી અભયારણ્ય (પતત 
ડદ્રાતપત્રા ઝની, સ્થાપના ડરવામાં 
આવી. વિજ્ઞાન અને પર્યાવરણ સંરક્ષણ 
તરફનું તેમનું સંપૂર્ણ સમર્પણ અપૂર્વ કહી 
શકાય એવું હતું. તેમણે ઈ.સ. ૧૮૮૩માં 
સ્થાપિત 501100૮) 1પંદ્વાપાા 1ંડા૦) 
5૦તંટા% (83૫૫115) સંસ્થાનું અસ્તિત્વ 
ટકાવી રાખવા તત્કાલીન વડા પ્રધાન 
જવાહરલાલ નહેરુને અંગત પત્ર લખી 
નાણાકીય સહાય માટેની વિનંતી કરી. 

જૈવ વિવિધતા ક્ષેત્રે ભારતની 
ગણતરી વિશ્વના પ્રમુખ ૧૨ દેશોમાં 
થાય છે. એમ છતાં આપણી પાસે રહેલી 
વનસ્પતિસૃષ્ટિ અને પ્રાણીસૃષ્ટિ વિશેનું 
વ્યાપક દસ્તાવેજીકરણ 
ઉપલબ્ધ નથી. જૂના 
દસ્તાવેજો દર્શાવે છે 


કે મુગલ બાદશાહોને 
પ્રાકૃતિક સંપદામાં વિશેષ 
રસ હતો. દાખલા તરીકે, 







શહેનશાહ જહાંગીરે પોતાની નોંધપોથી 
(ગદ્વત્ઝીમાં સારસ પક્ષીઓના પ્રજનન- 
વ્યવહાર તેમજ બીજાં પ્રાણીઓનું 
વર્ણન સાવચેતીપૂર્વક નોંધરૂપે કર્યું. 
તેમણે પ્રતિભાશાળી ચિત્રકાર મંસૂરને 
પક્ષીઓનાં રંગીન ચિત્રો આલેખવાનું 
કામ સોંપ્યું, પણ જહાંગીરના સમય પછી 
આ ક્ષેત્ર લાંબા સમય સુધી ઉપેક્ષાનું 
ભોગ બન્યું. ભારતીય તત્ત્વજ્ઞાન બાહ્ય 
વાસ્તવિકતાને 'માયા (એક ભ્રાન્તિ)' 
તરીકે વર્ણવે છે. એથી આવાં વિવિધ 
રૂપોનો અભ્યાસ તેમજ દસ્તાવેજીકરણ 
શા માટે કરવું? આવી. વિચારસરણીને 
લીધે જૈવ વિજ્ઞાનના ક્ષેત્રમાં ઉત્તરોત્તર 
નીરસતા જોવા મળી. 

અંગ્રેજોએ પોતાના વસાહતી હિત 
સંબંધોને ખાતર ભારતમાં ઉપલબ્ધ 
વનસ્પતિ સૃષ્ટિ (૦) તેમજ 
પ્રાણીસૃષ્ટિ (₹દ્રપત્તઢ) માટે 
વિસ્તૃત અભ્યાસ અને 
દસ્તાવેજીકરણનું 


જાન્યુઆરી ૨૦૨૨ * નવનીત સમર્પણ * 45 


કામ હાથ ધર્યું. સર જોસેફ હુકર, 
હ્યૂ વ્ડિસ્લર અને વિન્ટર બ્લિથ જેવા 
આગેવાનોએ ભારતની જૈવ વિવિધતાના 
દસ્તાવેજીકરણ કરવામાં અગ્રણી 
કામગીરી બજાવી. સાલિમ અલી કદાચ 
પહેલા ભારતીય વૈજ્ઞાનિક હતા, જેમનું 
કામ સાવચેતી તેમજ પરિશ્રમથી કરેલાં 
અવલોકનો ઉપર આધારિત હતું. જેણે 
ભારતીય વિજ્ઞાનની તવારીખમાં તેમના 
કામને અનન્ય બનાવી દીધું. 

ઈ.સ. ૧૯૩૯માં એક નાની સર્જરી 
પછી સાલિમ અલીનાં પત્નીનું અવસાન 
થયું અને પછી આગલા પાંચ દાયકાઓ 
સુધી તેમની બહેનના કુટુંબે તેમની 
સંપૂર્ણ સંભાળ લીધી. સાલિમ અલી 


17૩4%--1પ્રદ 1.442 હઝ 101 ” 044 દ 


(011110૫4 81૨105 


5.1.131 .1.1 ડત 1.1૪0 1101111,%1.1.1 








46 * નવનીત સમર્પણ * જાન્યુઆરી ૨૦૨૨ 


જૈવ ક્ષેત્રે આટલું બધું કરી શક્યા 
અને પોતાનું સંપૂર્ણ જીવન પક્ષીઓના 
અભ્યાસમાં સમર્પિત કરી શક્યા, કારણ 
કે તેમના કુટુંબે એ બધું જ સ્વીકાર કર્યું 
જે અન્ય ભારતીય પરિવારમાં બેશક 
'ગાંડપણ' તરીકે ઓળખાત. જે. બી. 
એસ. હાલ્ડેને સાલિમ અલીનાં મહત્ત્વનાં 
વૈજ્ઞાનિક સંશોધનો ફક્ત પોતાના ખુલ્લા 
હાથોમાં દૂરબીન (31100પાદ્વા"5) રાખીને 
કરવાની ક્ષમતાને ખૂબજ વખાણી. 

એક વાર સાલિમ અલીએ. પોતાના 
બગીચામાં અરીસા અને ઘોડાની 
પૂંછડીના વાળની મદદ વડે ભૂખરા 
રંગના લાંબી પૂંછડીવાળા એક નાના 
પક્ષી (1/2૪ઘદા)ને પકડ્યું. આ પક્ષી 
અરીસામાં પડતા પોતાના પ્રતિબિંબને 
એક પ્રતિઠ્ઠંઠ્ઠી સમજી એના ઉપર ચાંચ 
વડે હુમલો કરતું રહ્યું અને આબાદ રીતે 
છટકામાં સપડાઈ ગયું. 

એ. પછી સાલિમ અલીએ. આ પક્ષીને 
પકડીને તેના પગમાં ઓળખ માટેની 
વીંટી પહેરાવીને મુક્ત કરી દીધું. 
પ્રજનન કરવા માટે સાઇબેરિયા જતું 
આ પક્ષી કેટલાક મહિનાઓ મુંબઈમાં 
વિતાવતું હતું. ઘણાં વર્ષો સુધી સાલિમ 
અલીએ ઓળખ વીંટી પહેરાવી મુક્ત 
કરેલું એ જ પક્ષી એપ્રિલ મહિનામાં 
સાલિમ અલીના બગીચામાં દેખા દેતું 
અને સપ્ટેમ્બર મહિનો આવતાં જ 
ફરીથી સાઇબેરિયા તરફ રવાના થઈ 
જતું. નવાઈ નથી કે સાલિમ અલી 





પક્ષીઓ તરફ વધુ રસ લેતા થઈ ગયા! 

સાલિમ અલી પોતાની હયાતીમાં ભારત 
જ નહીં, પણ સંપૂર્ણ વિશ્વનાં પક્ષીઓના 
અભ્યાસુઓ તેમજ પ્રકૃતિપ્રેમીઓ માટે 
કિંવદંતી ([૯ટ્ુલાવ) બની ગયા. 

તેમને અસંખ્ય પારિતોષિકો મળ્યા. 
એમાં ઈ.સ. ૧૯૬૭માં 11૯ તડ 
૦પંપપ૦૦્ટ્ઠાંક'5 ઇ1પંબા દ્વારા મળેલો 
1૯ ઇળપં૦ત ચંદ્રક, ઈ.સ. ૧૯૧૯માં 
1/01વ €૦ાડ૯૦1૪ત્રઉંબા 010૦1 ઠાંરા 
મળેલો 1૫105 ચંદ્રક, ઈ.સ. ૧૯૭૬માં 
ભારત સરકાર દ્વારા એનાયત થયેલું 
પશ્મ વિભૂષણ સન્‍માન તેમજ 10૦ 
1 તવા (ટ ળવ (00073 કઠારા 
એનાયત થયેલું 9્વ્રધા બટ» 100 1તા1(ટ 
€૦ાડણળ'ઇદ્વપં011 પારિતોષિકનો સમાવેશ 
થાય છે. તેમણે ડૉક્ટરેટની માનદ ત્રણ 
પદવીઓ પ્રાપ્ત કરી તેમજ ઈ.સ. 
૧૯૮૫માં રાજ્યસભામાં નિમણૂક 
પામ્યા. 

પ્રોસ્ટેટ ગ્રંથિમાં થયેલા કર્ક રોગ 
સામે લાંબી લડાઈ લડ્યા પછી ૨૦ 


૦9 
8 


96ઠા-96છા શ*ઝ૪પ્રઝા0:3૩11૪॥11૪₹૬"૪0 


જૂન, ૧૯૮૭માં સાલિમ અલી આ 
ફાની દુનિયાને અલવિદા કહી ગયા. 
ઈ.સ. ૧૯૯૦માં કોઇમ્બતૂર ખાતે 
સાલિમ અલી પક્ષીવિજ્ઞાન અને પ્રાકૃતિક 
ઇતિહાસ (11૯ 5ણ &॥ લલાધટ 
101 0૦11101010૪) 
115૫૦7)ની સ્થાપના કરવામાં આવી. 
૧૨ નવેમ્બર, ઈ.સ. ૧૯૯૧ના રોજ 
ભારતીય ટપાલ ખાતાએ. તેમની 
સ્મૃતિમાં રૂપિયા ૮ અને ૧૧ના મૂલ્યની 
બે આકર્ષક ટિકિટો પ્રકાશિત કરી તેમના 
જીવનકાર્યને ચિરસ્મરણીય અંજલિ 
આપી હતી. 

વિશેષ વાંચન : નવનીત સથર્ષણનદ 
એકલ ર૦ર૦ન# અકમ સ લિજ 
અલીન સૌપથથ ષુસ્તકં 782 80૦4 ૦% 
તારા 9૪0વડ (ભારતન પીઓ) જે 
ક. અશ્ક કોઠાર! દર ગુજરત ક 
ભાવ/નુવ(દ ૫જી પક/શિત થયું એન્ડ 
રસસ્વદ કરાવતો કી. ભરત ખેનીન) 
લેખ જરરી વ/ચશ. 


વાવ 1પંદ્વાપાતા 


છા 


જાન્યુઆરી ૨૦૨૨ * નવનીત સમર્પણ * 47 


ઝય મેરે વતન જે સોમ! હજી ગવાય 
ને રાષ્ટ્રને જીવનદાન મળે છે. એવું જ 
પારુલબહેનનું 

ચારેફરતો કાળ ભમે ને વિપદાનો નહીં 
પાર...ખમ્મા બેટલડી... 

ખમ્મા બેટલડી... જીવંત રહેશે. કારણ 
આ ઝંઝાવાત તે પૃથ્વી પર માતાની 
અવહેલના કરે એવા વેદનાગ્રસ્ત દેવતાના 
ચિત્કાર સમાન છે. (ટાગોર) 

ખમ્મા બેટલડી! 


વડોદરા - જ્યોતિભાઈ દેસાઈ 


ધ હ 
“નવનીત' અને “સમર્પણ' એક થયા, 
તે પહેલાના અમે ગ્રાહક. તમારું ચયન 
ઉત્તમ છે. વિવિધ વિષયો ઉપરના લેખો, 
વાર્તાઓ, નિબંધો, કાવ્યો અને મુલાકાતો 


પુરસ્કાર વિષયક મેઈલ માટે આભાર. 


સરસ. ભાથું પૂરું પાડે છે. ઓક્ટોબર 
૨૦૨૧ના અંકમાં બે લેખો, એક હોમી 
દસ્તુરજી અને ડૉ. નાનક ભટ્ટના લેખો 
આજની વૈશ્ચિક પરિસ્થિતિને આવરી લેતા 
હોવાથી હું રસપૂર્વક વાંચી ગઈ. આ બંને 
લેખકોને ધન્યવાદ પાઠવું છું. 
યુ.કે. સરોજ ન. અંજારિયા 
વા દિ હિરો 

નવનીત સમર્પણનો ડિસેમ્બરનો અંક 
મળ્યો. “બાપુજી મને...' વાર્તા વાંચી 
અને હૃદય આર્દ્ર થયું. અદ્ભુત અદ્ભુત 
અદ્ભુત. 

હેમંત ધોરડાની ચાર ગઝલો પણ ખૂબ 
સુંદર. ગમી છે. 

નવનીત સમર્પણ અનેક રીતે અનન્ય 
જ છે. તમારા સંપાદન માટેના નિશ્ચિત 


આ મેઇલના જવાબમાં જણાવવા ઇચ્છુ છું કે, મેં ભાવાનુવાદનું આ કામ 
વિજ્ઞાનમાં રસ ધરાવતા ગુજરાતી વિદ્યાર્થીઓ તેમજ વાંચકો સુધી ઇતર ભાષામાં 
વિજ્ઞાન ઉપર પ્રગટ થયેલ સાહિત્ય પહોંચે તે હેતુસર કરેલ છે. આમાંથી કોઈપણ 
પ્રકારે અર્થોપાર્જન કરવાનો મારો કોઈ હેતુ નથી. તેથી તમે આર્થિક પુરસ્કારનો 
જે પ્રસતાવ આપેલ છે, તેનો હું વિનમ્રપણે અસ્વીકાર કરું છું. વિનંતી છે કે 
આ રકમ તમે ન.સ. સામવિકને હજુ વ્યાપક બનાવવામાં વાપરો જેથી કરીને 
માતૃભાષા ગુજરાતીનો પ્રચાર અને પ્રસાર આ જ રીતે નવી પેઢીમાં થતો રહે. 

આ જ સાથે જણાવવા ઇચ્છુ છું કે, પુસ્તક ઉત્તઠ્ઠાપ 90ત4૮ ના મૂળ લેખક 
વૈજ્ઞાનિક શ્રી. અરવિંદ ગુપ્તાનો પણ મેં સંપર્ક કર્યો છે, અને તેમનો પણ તેમના 
પુસ્તકમાંથી થનારા આ ગુજરાતી ભાવાનુવાદિત લેખોની શૃંખલામાંથી અર્થોપાર્જન 


કરવાનો કોઈ હેતુ નથી. 
સસ્નેહ. 


130 * નવનીત સમર્પણ * જાન્યુઆરી ૨૦૨૨ 


હેમંત સોલંકી 


આ અંકના લેખકો 


સુભાષ ભટ્ટઃ 'સરાય' સી 1105/6, રામનગર, કાળવીબીડ, ભાવનગર-364 002. 

કૂપમંડૂકઃ ફોન : 022 23630786 

વિનોદ જોશીઃ 'પ્રયાગ', 32, શ્વેતકમલ સોસાયટી, વિધ્યાનગર, ભાવનગર-364 001. મો. 9825989737 
વર્ષા દાસઃ 2176, પાર્ક વ્યૂ એપાર્ટ., બી-2, વસંતકુંજ, નવી દિલ્હી-110 070. મો. 9818189946 
ચંદ્રેશ મકવાણાઃ 202, મહાદેવ કોમ્પલેક્ષ, નવા વાડાજ ભાજી માર્કેટ, અમદાવાદ-380 013. 
રાજેશ વ્યાસઃ 1, સરસ્વતી સોસાયટી, જૈન મેમોરિયલની પાછળ, પાલડી, અમદાવાદ-380 007. 


પન્ના ત્રિવેદીઃ આસિ. પ્રોફેસર, ગુજ. વિભાગ, વીર નર્મદ દક્ષિણ ગુજરાત યુનિ. ઉધના, મગદલ્લા રોડ, 
સુરત-395 007. 


આરાધના ભટ્ટઃ તપરવઊતાતં1ત9)ત1000.0011.તપ 


ફારૂક શાહઃ જેઠવા નિવાસ સામે, શ્રેયસ ક્લિનિક પાસે, વોકળા કાંઠા રોડ, જિ. રાજકોટ ધોરાજી- 
360 410. 





અશ્વિની બાપટઃ પ્લોટ નં. 14, અમૃતવાન કોમ્પલેક્સ, યશોધામ પાસે, દિંડોશી, ગોરેગાંવ (પૂર્વ). મુંબઈ-63 
મનહર ઓઝાઃ /-6 શિવદર્શન એપાર્ટમેન્ટ, નારણપુરા ચાર રસ્તા પાસે, અમદાવાદ- 380 013. 
પંકજ જોશીઃ ઉપકુલપતિ, ચારુસત યુનિવર્સિટી, નડિયાદ પેટલાદ હાઈવે, ચાંગા, આણંદ-388 421 


પ્રણવ સવાઈઃ 212, એનસીએન ક્લાસિક 2, રિલાએબલ લેકડ્યુ રેસિડેન્સી, હરલુર રોડ,બેંગ્લોર-560102. 
મો. 9886944412 


પ્રવીણસિંહ ચાવડાઃ 212, વૃંદાવન-2, ડી-માર્ટની સામે, સેટેલાઈટ રિંગ રોડ, અમદાવાદ-380 015 
અમૃત ગંગરઃ ઈ-૫૦૪ પંચશીલ ગાર્ડન્સ, મહાવીર નગર, કાંદિવલી પશ્ચિમ, મુંબઈ-400067, 


સંજય ગુંદલાવકરઃ 135/202, ટોરસ હાઉસિંગ સોસાયટી, સેક્ટર-5, એવરશાઈન સિટી, વસઈ (પૂર્વ), 
વસઈ-વિરાર-401208. મો. 9028274278. 


અમી ભાયાણીઃ 19, ગોલ્ડ વિલા, આકૃતિ સોસાયટી, બાવડિયા કલાન, ભોપાલ, મધ્યપ્રદેશ-462026 
વિક્રમ ચૌધરીઃ 7/એ, પટેલ નગર, શાસ્ત્રી રોડ, બારડોલી, જિ. સુરત. મો. 94285 78699 
ઉષા શેઠઃ દેવ-ઈન, 7મો માળ, 511, એડનવાલા રોડ, મુંબઈ-400 019. ફોન. 24168105 

શરીફ્ઞ વીજળીવાળાઃ બી/402, વૈકુંઠ પાર્ક એપાર્ટમેન્ટ, કોઝ વે રોડ, તાડવાડી, રાંદેલ, સુરત-395009 


દીપક મહેતાઃ ફ્લેટ નં. 2, ફૂલરાણી, સાહિત્ય સહવાસ, મધુસૂદન કેળકર માર્ગ, કલાનગર, બાંદરા (પૂર્વ), 
મુંબઈ-400 051. મો. 9821832270 


અશોક મશરૂઃ એ-7, આલાપ હેરિટેજ, કાલાવડ રોડ, રાજકોટ-360 005. મો. 9879758818 


બિનીત મોદીઃ 3 - રામવન એપાર્ટમેન્ટ, નિર્માણ હાઈસ્કૂલ પાસે - હનુમાનજી મંદિર સામે. આર.કે. 
સેન્ટર રેસ્ટોરન્ટ, 67 - નેહરુ પાર્ક, વસ્રાપુર, અમદાવાદ - 380 015. 


હોમી દસ્તુરઃ 23631261, 23634462 


136 * નવનીત સમર્પણ * જાન્યુઆરી ૨૦૨૨ 


